PBOFWCH  BOB  PETH. 


"  ATHRAWIAETH  BEDYDDIADAU." 

Meddyxia  llawer,  oblegid  i  Paul  ddweyd  "  un  bedydd,''  nad  yw 
yn  iawn  i  fedyddio  neb  I'wy  nag  unwaith.  Ond  camsynied  niawr 
yw  hyna,  ag  sydd  yn  eyfodi  oddiar  draddodiad  ein  tadau,  y  rhai 
ni  wyddent  y  gwahaniaeth  sydd  rhwng  yr  "  un  bedydd"  ag  amry  w 
weinyddiadau  o'r  cyfryw.  Nid  yw  gweinyddiad  yr  ordinbad  ar 
ddau  berson  yn  gwneyd  dau  fedydd  ;  ac,  wrtb  gwrs,  nid  yw  bed- 
yddio  dyn  ddwywaith  yn  cyfänsoddi  dau  fedydd,  mwy  nâ  phan 
yn  bedyddio  dau  berson.  Bedyddiad  yw  un  gweiuyddiad  o'r 
ordinhad,  a  "  bedyddiadau"  y w  amrywiol  weinyddiadau.  "  Ath- 
rawiaeth  hedyddiadau,"  ynte,  sydd  dan  sylw;  ac  y  mae  arnom 
eisien  ei  phrofi  yn  rhesymol  ac  yn  ysgrythyrol.  Yr  ydym  ni  mor 
barod  â  neb  i  addef  raai  "  un  bedydd"  a  ddylai  fod  ;  ac  yr  ydyra 
hefyd  yr  un  mor  barod  i  liaeru  fod  mwy  nag  un  yn  cael  ei  ar- 
ddel  yn  Nghymru  yn  y  dyddiau  hyn,  a  clian  y  rhai  hyny  sydd 
yn  crochfloeddio  "  nn  bedydd."  A  feiddiwn  ni  ddweyd  mai  "  un 
bedydd"  yw  bedydd  yr  arwydd,  bedydd  y  siampl,  bedydd  y  daen, 
bedydd  y  droch,  bedydd  y  baban,  bedydd  y  crediniol,  a'r  bedydd 
er  maddeuant  pechodau  ?  Na,  gwyddom  er  ys  blynyddau  bellach, 
nas  gail  llawer  lbd  yn  un. 

Yn  awr,  gan  mai  "  un  bedydd"  a  ddylai  fod,  cawn  cbwilio  allan 
pa  fath  un  yw  hwnw,  fel  y  gallom  farnu  ns  ydyw  yn  fedyfld  a 
ellir  weinyddu  fwy  nag  unwaitb  ar  yr  un  person."  Diclion  y  bydd 
dywediad  Pedr  ar  ddydd  y  Pentecost,  yn  ddigon  i  eglmo  dyben 
y  bedydd.  Dywedai  efe,  "  Edifarhewcb,  a  bedyddier  pob  un  o 
honoch  yn  enw  Iesu  Grist,  er  maddcuant  pechodaii'''  (Act.  ii,  38). 
Mae  yn  rhaid  mae  y  bedydd  yna  a  feddyiiai  Paul  am  dano,  pan  y 
dywedai  "  un  bedydd,''  ac  nid  un  arall.  Nid  bedydd  ydoedd  i 
arwyddo  maddeuant,  ond  i  gael  maddeuant  trwyddo ;  a'r  sawl  a 
nfyddhäai  i  fedydd  felly,  a  dderbyniai  faddeuant  pechodau  gan 
Dduw,  trwy  ymateb  cydwyŵod  dda  yn  y  hedydd.  Trwv  ufyddhi'U 
i  fedydd  er  maddeuant  jiechodau,  neu  gymnieryd  ei"eni  o  ddwfr 
ac  o'r  Ysbryd,''  yn  unig  y  gail  dyn  fyned  i  mewn  i  deymas  Dduw; 
Pan  yn  nlieyrnas  Dduw,  nid  oes  achos  i  neh  gael  ei  fedyddio,  neit 
ei  eni  drachefn,  am  bob  trosedd  a  wna  :  gwna  y  tro  ìüdo  ol'yti 
maddeuant  y  Brenin  a'i  gyd-fideiliaid,  canys  y  mae  Mab  y  Brenin 
yn  eiriol  drosbob  un  yn  y  deyrnas.  Oud  pan  na  wnelo  y  deiliad 
l'elly,  a  tbrwy  byny  droseddu  yn  ormodol,  mae  yn  cael  ei  fwrẃ 
allan  i  deyrnas  y  tywyllv,  ch,  sef  i'r  un  sefyllfa  ag  oedd  ynddi  ar 
y  cyntaf.  Yn  awr,  golygwch  fod  chwant  ar  y  cyfryw  j  ymddaros- 
twng  eilwaitli,  a  dymuniad  ynddo  i  fyned  i  mewn  drachefn  i 
deyrnas  Dduw  ; — pa  fodd  y  gallai  efe  fyned  ?  Ai  megys  üeicìr, 
trwy  ddringo  lleoedd  anghyfreitblawn,  neti  ynte  trwy  y  drws, 
megys  o'r  baen  ?  Os  mai  trwy  y  drws  yr  elai,  fel  pob  dyn 
gonest,  a  fuasai  byny  yn  gwneyd  yr  un  drws  hwnw  yn  ddau 
ddrws?     Ac   os  nad  bedydd  er  maddeuant  pechodau,  neu  "  eni  o 


aüwfr,''  yw  y  drws,  pa  beth  all  efe  fod?  Nid  oes  achos  tratfei 
]  ateb:  canysnid  wv  gweinyddiad  ddwy  waith  neu  dair  o  fedydd, 
ar  yr  un  person,  ddim  yn  gwneyd  ychwaneg  nag  "nn  bedydd," — 
mwy  nag  ydyw  credu  yr  un  petb  dd'wy  waitb  neu  daír  drosodd, 
gan  yr  un  person,-ddim  yn  gwneyd  ychwaneg  nag  "  on  ffydd." 
Maeyn  amlwg,  ynte,y  rhaid  i  ddyn  gredu  o'r  newydd,  a  chymeryd 
ei  fedyddio  o'r  newydd,  cyn  y  çall  fyned  i  mewn  o'r  newydd  i 
deyrnae  Dduw;  ac  os  amcana  ffordd  araìl,  lleidr  ac  yspeiliwr  yw, 
yr  ail  dro,  megys  y  tro  cyntaf. 

Wedi   dangos   rhesymoldeb  "  at'irawiaeth  bedyddiadau,"  cäwn 

edrych    yn    mbellach    i'r    hyn   a  ddengys    yr    ysgrythyrau  yn  ei 

chylch.      Dywed    Paul   wrth  yr  Hebreaid,  er  y  dylent  f'od  yn  ath- 

rawon  o  ran  amser,  fod  eisieu  dysgu  îddynt  pa  beth  yw  "  egwydd- 

Örion  dechreuad  ymadroddion  Duw,"  ao  mai  gwfthddfYcháú  i  l'yw 

ar  laeth  oeddynt,  yn   lle  bwyd   Cfyf  a  allent  gael,  pe  buasenf 

gynnefin  ag  ef.     Yna,  ymresyma  Paul  fel  hyn — '•  Am  hvnv,  gan 

foddi   heibio  yr  ymadrodd  sydd  yn  dechren  rhai  yn  Nghrist,  awn 

rhagom    at   berffeithtwydd  ;    heb    osod    i    lawr  draChhfn   sail    i 

eílifririrch  oddiwrth   weithredoedd    meirwon,   ac  i    ffydd    tuag  at 

Dduw;     i    athrawiaeth    bedyddiadau,    ac    ard'dodiad    dwylaw'' 

(Heb.  vi,  1,2).     "A    hyn    a   wnawn,''   meddai  efe,  "os  caniatá 

Duw;    canys."  medd  efe  etío,  gun  ddangos  y  perygl,  "  anmhosibl 

y  w  i'r  rftai  a  oleuwyd  unwaith,  ac  a  biofasant  y  rhodd  nef'ol,  ac  a 

wnaethpwyd    yn    gyí'ranogion   o'r    Ysbryd    G!:hi,  ac  a  brofasant 

ddaiouus   air    Duw,  a  nerthoedd   y  byd  a  ddaw ;   ac  a  syrthiant 

ymaith,  ymadnewyddu  drachefn   i  edifeirwch'"  (adri.  3 — fi).     Os 

vdyw   dyn    yn   agored   i   gael   sail  drachefn  i  edîfeírẃ'ch  a  ffydd', 

paham  lai  i  fẃdydd  ac  arddodiad  d'wylaw?      Fe   welir  nad  yw  yn 

hosibl  i  rai  sydd  wedi  defbyri  bwýd  eryf',  ac  yn  syrtbi'o  wedi  hyny, 

>    ymadnewyddu    drffchefn;     a'i    bod   yn   bosibì   i    rai  sy'n  artW 

Uaeth.  i  osod  sail  drachefn  i  ediferWcfi,  ffydd,  bedyd'd,  ac  srddod- 

iad  dwylaw—  ond  títai  gwell   o  lawer  yw  treio  peidio,  frwy  fyned 

''  rhagom  at  berlî'eithrwydd,*'  "  gan  fod  yn  hyderüS  >  n  hyn,  y  bydd 

i'r  hwn  a  ddecbreuodd  ynoch  waifh  da,  eí  orphen  hyd  ddydd  Iesu 

Grist.''      Pnb   u«   o'r  Saint  uad'  ydynt  yn  c'àru  Bthrawiaeth  "  bed'- 

yddiadau."  aed   rhagddo    fel   y  eyngtíŴfa  Paul,  rhag  íddo  gael  ei 

droi  aliaii  o'r  de\mas,   ac  iddo  gefyll  y  pefygl  o  fethu  ymadnew'. 

vddu    er    dyfod    i    mewn   drachefn,     Ac   os  oes  rhai  o'r  hyd  a;u 

Wrthwynehu  yr  athrawiaelh  hon,  bydded  iddynt   «i-neyd   b\  uy  ar 

8ir  rheswm  ac  ysgfyth'yr,  fel  y  gwypom   ni   pa  le  i  edrych  am  y 

frwydr,  er  mwyn  bod  gerilaw.  J.   D, 


RHESYMAU     PAHAM    ÝR    WYF     YN     SFFYLL     DROS 
EGWYPDORION   Y   SAINT. 

1.  Y  Pirrn  cryf'âf  mewn  cyfiaith  yw  tyst :  fellý  ŷr  efengyl,  yr 
hoti  yw  "  perffaith  gyfraith  rhyddid."  Rhaid  iddi  hiihau  gael 
tyst  dros  bob  achos.     Ond  y  gofyniad  yw,  pwv  sydd  yn  dýstion? 

í.   Yr  wyf'  fi  yu  dyst  trẁy  weled,  clywed,  a  tl  eimlo;   am  iiyny,   yr 


hyn  wyf  yn  wyhod  ydwyf  yn  dystinlaelhu  ;  sef  fod  Dnw  wedì 
dadguddin  ei  ewyllys  yn  yr  óés  hon,  a  chodi  proffwyd  i  sefydlu  eî 
eglwys  (Saint  y  Dyddiau  Diweddaf)  ar  y  ddaear,  n  hod  y  gweision 
o  anfoniad  ao  mewn  awdurdòd'.  2.  Maey  Beibl  yn  dyst,  yr  hwn 
mae  y  hobl  yn  dweyd  eu  bod  yn  ei  gredu  ;  mae  hwn  yn  son  fod 
Daw  aur  adferydpob  pethyn  y  dyddiau  diweddàf,  yr  hyn  ni  all 
l'od  hob  adferu  yr  eglwys  fel  ag  yr  oedd  yn  y  dechretíad.  3.  Mae 
yr  Ysbryd  Glán  yn  dyst ;  011fí  n'  e^'r  cael  nwn  npn  ufyddhau  yn 
gyntaf.  "  Ni  all  y  byd  eî  dderbyn,''  n.eddCrist;  á  dywedodd 
Pedr,"  Nyni  ydym  ei  dystion  ef  o'r  pethau  hyn,  a'r  Yshryd  Glân 
heíyd,  yr  bwn*a  roddes  Duw  i'rrhai  sy'n  ufyddhau  iddo  ef.'' 

2.  Nid  oes  yr  un  genadwri  neu  gomuiisiwn,  ond  a  bregethîr 
gan  y  Saint. ;  canys  niae  y  commisiwn  i'w  ddarllen  fel  y  caplyn  : 
— "  Ewch  i'r  holl  fyd,  a  pbregethwch  yr  efengyl  i  bob  creadur." 
Nid  oes  yma  neh  yn  cael  ei  anfon  ond  apnstolion  ;  a  chau  fod 
sectau  yr  oes  yn  gwadu  bodoüneth  apostolion,  nid  oes  ganddynt 
hwy  oll  neb  i  gychwyn  i  bregethu,  yn  ol  ý  genadwri  hon  ;  ani 
hvny  dylent  beidio  pregethu,  ri'eü  addef  apostolion  a  phrophwydi 
yn  yr  eglwys;  gan  gofio  hefyd  "  nad  yw  neb  yn  cymmeryd  yr 
anrbydedd  hwn  iddo  ei  hun,  ond  yr  hwn  a  alwyd  gan  Dduw,. 
megys  Aàron.''  Galwyd  Aaron  trwy  brophwyd,  sef  Moses;  felly 
befýd  y  galwyd  Timotheus  '•  trwy  brophwydoliaeth  ac  arddodiad 
dwylaw  y-r  henuriaeth ;''  a  chan  nad  oes  ganddynt  ýshryd  y  bro- 
phẃydoliaeth,  pa  fodd  y  dichon  fod  ganddynt  gymmaint  ag  un 
pregetbwr  rhyngddynt'  llawer  llai  eu  hoìl  athrawon  yn  weision  i 
Grist?  Hefvd,  raae  yn  rhaid  i'r  gweision  anfonedig  bregethü  í 
fteninoedd  ac  archesgobion,  offeiriaid  a  phregethwyr,  yr  ua  modd 
á'r  annuwiolion ;  canys  dywedodd  Crist  atn  hrege.thn  i  "  bob 
creadur;"  ac  os  oedd  eisien  preget.hu  i'r  offeiriaid  Iuddewig,  mae 
eisieu  pregethu  i  bregethwyr  ein  gwlad  ninnuu. 

3.  Pe  buawn  joseph  Smifh  yn  gau-brophwyd,  a'r  Saint  oll  yn 
dwyllwyr,  nid  yẅ  hyny  yn  profi  fod  cyn.muiut  u^  un  o'r  enwadau 
crefyddol  ereill  yn  eglwys  i  DJuw  :  am  hyny,  nid  ymdrechu 
dangos  fod  y  Saint  yn  gan  a  ddyleut,  oud  dangos  eu  hod  hwy  yn 
wir  eglwysi  ;  ac  yr  wyf  yn  tybied  fod  hyny  yn  ddigon  o  waJth 
iddynt  am  un  rlwyddyn,  o  leiaf. 

Yma  gosodaf  gynllun  o'r  eglwys  wreîddiol,i  edrych  a  oes  rhyw' 
sect  yn  ein  gwlad  yn  ateb  i'r  portread.  1  Rhaid  cael  ysbryd  y 
brophwydnliaeth,  cyn  y  rüchon  neh  fod  yn  dyst.  2  Rhaid  eai-'l 
tystion  etboledfg  i  sefyll  dros  y  gwirionedd  a  ddysgir  yn  yr 
eglwys.  3.  Rhaid  caei  yr  eglwys  yn  un  gymdeitbas,  ac  ni  all  fod 
yn  fwy  nag  un  mewn  modd  yn  y  býd.  4.  Rhaid  i'r  tystion  fod' 
yn  alluog  i  dorfynu  poh  dadl,  Erwy  dysiio,  Fel  hyn  y  dywed  yr 
Arglwydd  ;  am  hyny,  mae  y  gweision  hyn  yn  gwyhod  p«  y  y  w 
deiliaid  he.lyild,  pa  fath  vw  y  dull,  beili  yw  y  dvben,  &c  ;  ac  nîd 
yn  unig  yn  y  pwnc  o  fedydd,  ond  pob  pwnc  arall  a  fyddo  ahghen- 
rheidiol  i'r  e.'lwys  ei  wybod.  Pwy  na  ddymunai  fod  yn  aelod  yu 
y  fath  eglwys  â  hoaJ  R.  Eyam-». 


GWIl  CLOFF  Y  DEML.     ■ 

Mawr  mor  enwog  y  mae'r  hen  wr  cloff  hyny  a  eisteddai  wrth 
borth   y  deml,  wedi   myned   yn  y  dyddiau  hyn.     Crybwyllir  am 

dano  yn  mhob  dadl  ynghyloh  ffydd.  Gosodir  ef  allan  yn  ddyn 
ffyddiog  íawn  mewn  arian,  ond  nid  mewn  dim  arall.  Yr  oedd 
mor  ddiffydd  â  mynydd  i  dderbyn  iechyd,  os  credwn  yr  hyn  a 
ddyweda  yr  anwybodus.  Mae  yn  rhesymol  fod  ganddo  ffydd  i 
dderbyn  arian,  onite  ni  arosai  wrth  borth  y  deml  i'r  dyben  hyny  ; 
ond  y  cwestiwn  yw,  a  oedd  ganddo  ffydd  i  dderbyn  iectydì  Gof- 
ynwch  i  holl  ddysgedigion  yr  oes,  a  dywedant,  "  Nac  oedd." 
Eithr  ymddengys  fod  Pedr,  gydag  Ioan,  pan  yn  "  dal  sylw  arno," 
ac  yn  gorchymyn  iddo,  u  Edrych  arnom  ni,''  yn  meddwl  fod 
ganddo  rywbeth  heblaw  ffydd  arianog,  oblegid  nid  oedd  eisieu  dal 
fawr  sylw  ar  hono,  ain  ei  bod  mor  amlwg  yn  mhawb.  Heblaw 
hyny,  mae  yn  rhesymol  i  farnu  fod  cymmaint  o  gymhwysderau 
yn  ngwr  cloff  y  deml  i  dderbyn  iecbyd,  ag  oedd  yn  y  gẁr  cloff 
arall  o  Lystra  (Act.  xiv,  9)  i  dderbyn  yr  unrhyw.  Wedi  i  Paul 
"  edrych  yn  graff''  ar  yr  olaf,  fe  welodd  "  fod  ganddo  ffydd  i 
dderbyn  ieilìyd,''  a  dywedodd  wrtlio,  "Saf  ar  dy  draed  yn  uniawn." 
Felly  Pedr  yn  mhorth  y  deml ;  wedi  dal  sylw  neillduol  ar  y  cloff 
arall,  a  chael  cyfie  i  weled  beth  oedd  ganddo,  beiddiodd  ddywedyd 
wrtho  am  gyfodi  yn  enw  Iesu  o  Na^areth.  Paham  y  Bylwai  y 
ddau  apostol  mor  neillduol,  a  dim  ond  Paul  â  dyben  yn  hyny  ? 
a  pha  fodd  yr  anturiai  un  apostol,  yn  fwy  nâ'r  llall,  i  iachân  eu 
cloffion,  heb  eu  bod,  trwy  y  ddatvn  o  "  wahaniaeth  ysbrydoedd," 
yn  gweled  fod  ffydd  ganddynt  ?  Trwy  ffydd  yn  emv  íesu  Grist 
yr  iachawyd  y  ddau ;  ond  os  mai  y  cloff  o  Lystra  yn  unig  a 
feddiannai  ffydd,  pa  ragoriaeth  oedd  hyny  iddo  ef,  os  oedd  y  llall 
yn  derbyn  bendith  lieb  ö'ydd?  Ös  oedd  dynion  galluog  i  weith- 
redu  ffydd,  yn  derbyn  iechyd  hebddi,  pahain  y  dywedodd  ein 
Harglwydd  wrth  dad  y  bacbgenyn  mud  a  byddar,  "  Os  gelli  di 
gredu,  pob  peth  a  a)l  fod  i'r  neb  a  gredo  ?  (Marc  ix,  23).  Y  mae 
yn  groes  i  reswm  ac  ysgrythyr  i  famu  nad  oedd  ffydd  gan  wr  cloff 
y  deml ;  o  herwydd  mae  yr  iecbyd  a  dderbyniodd  yn  profi  i'r 
apostol  gael  ei  foddloni  ynghylch  ei  ffydd,  onide  ni  fuasai  Duw 
yn  ei  fenditbio,  "  canys  heb  ffydd  anmbosibl  yw  rhyngu  ei 
fodd  Ef."  Os  caniateir  mai  yn  ol  ei  flydd  y  mae  pob  un  yn 
derbyn,  fe  gredir  fod  ft'ydd  hefyd  gan  y  gwr  clotf ;  ac  os  na  allwn 
gredu  hyny,  fe'n  "dychwelir  fel  tòn  y  môr,  aTiyny  yn  gyfiawn, 
am  ryfygu  cymmeryd  dystawrwydd  un  rhan  o  ysgrytbyr  i  wrth- 
wynebu  pendantrwydd  rhan  arall.  Henffych  i'r  amser  pan  gaiff 
lien  wr  cloíf  y  deinl  ddangos  ei  hunan  etto  o  rlaen  y  rhai  a  wadant 
ei  ffydd  yn  y  dyddiau  hyn,  fel  y  canfyddont  fod  Crist  yn  un  a'i 
air  bob  amser.  J.   D. 


J.  Davi8,  Argraít'jdd,  Georgelown,  Mertbyr-Tydfìl. 


